AKAMARO KO 
GUHANA ABANA 


Hugura umwana muburyo agomba 
kunyuramo: kandi namara gusaza, 
ntazabivamo. Imigani 22:6 


KUBABYEYI 


Dore, abana ni umurage wa Nyagasani: kandi 
imbuto z'inda ni ibihembo bye. Zaburi 127: 3 


Ukiza inkoni ye yanga umuhungu we, ariko 
umukunda amuhana ibihe byiza. Imigani 13:24 
Mu gutinya Uhoraho ni ibyiringiro bikomeye, 
kandi abana be bazagira aho bahungira. 
Imigani 14:26 

Ihane umuhungu wawe mugihe hari ibyiringiro, 
kandi umutima wawe ntukareke kurira. 
Imigani 19:18 

Ubuswa buhambiriye mu mutima w'umwana; 
ariko inkoni yo gukosora izayirukana kure ye. 
Imigani 22:15 

Ntukemere gukosorwa ku mwana, kuko 
nimukubita inkoni, ntazapfa. Uzamukubite 
inkoni, uzarokore ubugingo bwe ikuzimu. 
Imigani 23: 13-14 

Inkoni no gucyahwa bitanga ubwenge: ariko 
umwana asigaranye isoni nyina. Imigani 29:15 
Mukosore umuhungu wawe, na we azaguha 
ikiruhuko; yego, azashimisha ubugingo bwawe. 
Imigani 29:17 


Kandi abana bawe bose bazigishwa Uwiteka; 
amahoro y'abana bawe azakomera. 
Yesaya 54:13 


KU BANA 


Wubahe so na nyoko: iminsi yawe irambe 
mugihugu Uwiteka Imana yawe iguhaye. 
Kuva 20:12 


Mwana wanjye, ntusuzugure igihano cya 
Nyagasani; kandi ntukarambirwe no gukosorwa 
kwe: Uwo Uwiteka akunda arabukosora; ndetse 
nka se umuhungu yishimira. Imigani 3: 11-12 


Imigani ya Salomo. Umuhungu 
w'umunyabwenge agira se wishimye: ariko 
umuhungu wumupfapfa nuburemere bwa nyina. 
Imigani 10: 1 


Umva so yakubyaye, kandi ntusuzugure nyoko 
amaze gusaza. Imigani 23:22 


Bana, mwumvire ababyeyi banyu muri 
Nyagasani: kuko aribyo. Wubahe so na nyoko; 
iryo ni ryo tegeko rya mbere rifite amasezerano; 
Kugira ngo bibe byiza kuri wewe, kandi ubeho 
igihe kirekire ku isi. Abefeso 6: 1-3 


Wubahe so n'umutima wawe wose, kandi 
ntuzibagirwe akababaro ka nyoko. Wibuke ko 
wababyaye; nigute ushobora kubaha ibyo 
bagukoreye? Umubwiriza 7: 27-28 


Niba duhana abana bacu, bazarira none ariko 
bazishimira ejo hazaza. Niba tutazahana abana 
bacu, bazishimira ubu ariko barire ejo hazaza. 


Abana ni ejo hazaza h'igihugu cyacu. Ariko 
nibasaza nta disipulini, ejo hazaza h'igihugu 
cyacu hazaba il 


Ingeso mbi zose zumuntu mukuru nizo 
zidakosowe cyangwa ngo zihanwa akiri 
umwana. Tugomba kurera abana batinya Imana. 


I took a piece of living clay 

And gently formed it day by day 

I came again when years were gone 
It was a man I looked upon 

He still that early impress wore 
And I could change him nevermore 


